PEEGrETHU 


VAulf 

fAS57 

i^si 


i’r 


YSBE.YDION  YN  NGHARCHAR, 

A 

BEDYDDÍÖ  EROS  Y MEIRW. 


“ Obt.eoid  Crtst  bpfyd  iinu'ailh  a ddynridefoiM  dros  becliodan,  y Cyflawn 
dros  yr  anghylìawn  (fcl  y dyaai  ni  at  Dilnw),  wedi  ei  farwolaethu  yn  y 
icnawd,  eilbr  ei  fynbau  yn  yr  Ysbryd:  trwy  yr  liwti  yr  aeih  efe  befyd  ac  a 
bregethodd  i’r  ysbrydion  yu  nyliarcbar  ; y rbai  a ln  gynt  aiiufydd,  pan  un- 
waub  yr  oedd  liii-ainyiieilri  Duw  yu  aros  yn  nyddiau  Noah,  tra  y daiperid  vr 
arcli,&c." — 1 Pedr  iii,  18 — 2il.  J 

" Canys  er  mwyn  byny  yr  efeng  lwyd  i’r  meirw  befvd,fel  y liernid  hwy 
yn  ol  dynion  yn  y cuawd,  ac  y byddent  fyw  yn  ol  Duw  yn  yr  ysbryd 
1 Pedr  iv, 6. 

“ Os  amgen,  betli  a wna  y rliai  a fedyridir  dros  y meirw,  os  y meirw  nf 
chyfodir  ddimî  pabam  ynte  y bedyddir  liwy  dros  y meirwî  a phabam  yr 
ydym  niniiau  uiewn  *»erygl  bob  awr."— I Cor.  xv  29,  30. 


GAN  JOHN  DAYIS,  MERTHYR» 


tóERTHYR.TÝÖFlL: 

í BORAFPWYD  AC  AR  WERTH  GAN  J.  DAVIS,  GEORGETOWNj 

AR  WERTH  HEPYD 

'6an  y Saint  yn  çyffredinol,  a llawer  o Lyfrwerthwyr, 
trwy  y Dean  a’i  Gogledd. 


Xt2s'i 


1851, 


SYLW ADAU 


AR 


BREGETHU  I’R  YSERYDÍON  YN  NGHARCHAR,  A 
BEDYDDIO  DROS  Y MEÍRW. 


ŶN  ngwyneb  fod  gwshanol  sectau  yr  oes  wedi  aralygu  eu  golyg- 
jadau  ar  y ddau  bwnc  ucbod,  nid  anfuddiol,  efallai,  fyddai  i 
ninnau,  yn  enw  Saint  y Dyddiau  Diweddaf,  i wneutbur  liyny 
hefyd,  nad  faint  a fydd  yr  erlidigaeth  o’r  lierwydd.  Ystyriwn  fod 
yCymryyn  addfed,  beìlacb,  i dderbyn  ein  golygiadau  ynghylch 
pregethu  î’r  ysbrydion  yn  ngharchar,  ynghyd  â bedyddio  dros  y 
meirw.  Llawer  o opiniynau  sydd  wedi  eu  cynnyg,  ac  wedi  eu 
derbyn  ; ond  ychydig  iawn  o oleunt,  hyd  yn  hyn,  sydd  wedi 
tywynu  ar  y pynciau  tywylt  uchod. 

Yn  flaenorol  i drin  y pregethu  a’r  bedyddio  dan  sylw,  cawn 
ddarllen  yr  hyn  a ddywed  Esay  (lxi,  1,2),  “ Ysbryd  yr  Arglwydd 
Dduw  sydd  arnaf;  o’  herwydd  yr  Arglwydd  a’m  heneiniodd  i 
efengylu  i’r  rliai  ìlariaidd ; efe  a’ra  banfonodd  i rwyrao  y rbai 
ysig  eu  calon,  i gyhoeddi  rhyddid  i’r  caethion,ac  agoriad  carchar* 
i’rrhaisydd  ynrhwym;  i gyhoeddi  blwyddyn  gymmeradwy  yr 
Arglwydd,  a dydd  dial  ein  Duw  ni.”  Etto,  cawn  ddarllen  hefyd 
y dyfyniadau  canlynol  :-Salm  cxlii,  7-“  Dwg  fy  enaid  allan  o 
garchar,  fel  y molianwyf  d v enw  : y rhai  cyfiawn  a’m  cylchynant; 
eanys  ti  a fyddi  da  wrthyf.”  Salm  lxxix,  1 1 Deued  uchenaid 
y carcharorion  ger  dy  fron  : yn  ol  mawredd  dy  nerih  cadw  blant 

* Gellir  deall  pa  fath  le,  i raridau,  vw  y carchar,  neu  uffern,  trwy 
êdarHe»  dammegy  gwr  goludog,  yu  Lnc  xv»,  19—31. 


UPB 


3 


Tnarwolactli.”  Salm  eii,  18-22,-“  Hyn  a ysgriíenîr  i'r  genedl- 

aeth  a ddel ; a’r  bobl  a greir  a folianant  yr  Arglwydd.  Canys 
efe  a edryehodd  o uchder  ei  gyssegr : yr  Arglwydd  a edrychod 
o’r  nefoedd  ar  v ddaear;  i wraudaw  uchenaid  y carcharorion,  ac 
i ryddhau  plant  angeu  ; i fynegi  enw  yr  Arglwydd  yn  Seion,  ai 
foliant  yn  Jerusalem ; pan  gasgler  y bobl  ynghyd,  a’r  teyrnas- 
oedd  i wasanaethu  yr  Arglwydd.”  Esay  xlii,  7-“  I agoryd 
Ih  gaid  v deillion,  i ddwyn  allan  y carcharor  o’r  carchar,  a’r  rhai 
a eisteddant  rnewn  tywyllwch  o’r  crchardy.”  Esay  xxiv,  22, 

“ A chesglir  hwvnt  fel  v cesglir  carcharorion  mewn  daeardy,  a 
hwy  a garcberir  raewn  carchar,  ac  yn  mhen  llawer  o ddyddiau  yr 
ymwelir  â hwynt.” 

Yn  awr,  wedi  i Iesu  Grist  ddyfod  i’r  byd,  yn  ol  fol  y prophwyd- 
wyd  am  dano,  yr  oedd  ei  genadwri  yn  perthyn  i lawer  dosparth  o 
ddynion,  a’i  brif  ddvben  oedd  dwyn  pawb  o honynt  o deyrnas  y 
tywyllwcb,  i mewn  i deyrnas  Dduw.  Er  fod  dynion  yn  amryw.o 
yn  eu  sefyllfaoedd,  etto  nid  oedd  ond  un  portli  neu  ddrws  gauddo, 
trwv  yr  hwn  y gallai  pawb,  yn  mhob  inan,  fyned  ì mewn  ì deyr- 
nas* y goleuni ; ac  er  dangos  hyny,  dywedodd,  “ Yn  wir,  yn  wir, 
meddaf  i ti,  Oddieit.hr  geni  dyn  o ddwfr  ac  o’r  Ysbryd,  m ddichon 
efe  fyned  i rnewn  i deyrnas  Dduw.”  Nid  yw  yn  bosibl  i neb 
ddringo  un  ífordd  arall,  onide  cyfrifir  ef  yn  lleidr  neu  yspeiliwr. 
Yn  yr  amser  ag  y llefarodd  yr  Iesu  y pethau  hyn,  gwyddai  ma.  ei 
,waith  ef  oedd  efengylu  i’r  rhai  llariaidd,  rhwymo  y rhat  ysig  eu 
calon,  “ cyhoeddi  rhyddid  i’r  caethîon,  ac  agoriad  carcliar  i’r  rhaí 
sydd  'yn  'rhwym Gwyddai  fod  ysbrydion  yn  ngharchar  oddiar 
amser  Noah,  am  eu  hanufydd-dod,  ac  fod  eisieu  cyhoeddi  agonad 
carchar  iddynt.  Mae  pob  carcharor  yn  droseddwr,  ond  m ellir 
golygu  nas  gall  dalu  ei  ddyled,  pan  na  fydd  ei  bechod  yn  anfadd- 
r»uol ; ond  os  bydd  eu  bechod  yn  anfaddeuol,  ni  faddeuir  iddo  va 
y byd  hwn  na’r  byd  a ddaw.  (Math.  xii,  32.)  Nis  gwyddom  ni 
am  neb  sydd  wed.  profi  fod  y cynddiluwiaid  wedi  pechu  y pechod 
anfaddeuol,  ac  nas  gellir  “ dileu  eu  pechodau  pan  y delo  yr 
amseroedd  i orphwys  o olwg  yr  Arglwydd”  (Act.  iii,  19)..  Eod 
maddeuant  i gael  ei  roddi  yn  y byd  a ddaw^,  sydd  wedi  ei  ben- 
derfynu  gan  lesu  Grist,  mewn  geiriau  eglur  a dealladwy,  fel  nas 

gall  neb  eu  gwyrdroi  yn  llwyddiannus. 

Wedi  dweyd  cymmaint  â hyna,  cawn  ddyfynu  y geir.au  a welir 
yn  I Pedr  iii,  18—20,  y rhai  sydd  yn  hysbysu  i Iesu  Grist  breg- 


4 


etha  i'r  ysbrydion  yn  ngharchar.  Y geiriau  ydynt—“  Oblegirî 
Cnst  hefyd  unwaith  a ddyoddefodd  dros  bechodau,y  Cyfiawn  dros 
yr  anghyfiawn  (fel  y dygai  ni  at  Dduwj,  wedi  ei  farwolaethu  yn  y 
cnawd,  eithr  ei  fywhau  yn  yr  Ysbryd;  trwy  yr  hwn  yr  aeth  efe 
hefyd  ac  a bregethodd  i’rysbrydion  yn  ngharchar;  y rhai  a fu 
gynt  anufydd,  pan  unwaith  yr  oedd  hir-amynedd  Duw  yn  aros 
yn  nyddiau  Noah,  tra  y darperid  yr  arch,  yn  yr  hon  ychydig,  sef 
wyth  enaid,  a achubwyd  trwy  ddwfr.”  Mae  y dvfvniad  yn 
dangos  yn  eglur  i Grist,  tra  yr  oedd  ei  goríf  yn  goíwedd  yn  y 
bedd,  fyned  1 fyd  yr  ysbrydoedd,  i gyhoeddi  rhyddid  i’r  caethion, 
ac  aSonad  carchar  ì’r  rhai  oedd  yn  rhwyna.  Mae  Iesu  Grist  ei 
hun  hefyd  yn  profi  ei  fynediad  i fyd  yr  ysbrydoedd,  sef  paradwys 
(nid  y nefoedd,  fel  y tybia  rhai).  ar  y diwrnod  y croeshoeliwvd  ef, 
yn  yr  hyn  a ddywedodd  wrth  y lleidr— “ Yn  wir,  meddaf  i ti’, 
heddyw  y byddi  gyda  mi  yn  mharadwys' ’ (Luc  xxiii,  43).  Os 
mai  y nefoedd  a feddylir  wrth  y baradwys  hon,  yna  nid  oedd 
Crist  yn  sicr  o’i  bwnc  pan  y dywedodd,  “ heddyw”  wrth  y lleidr  i 
o herwydd  fe  ddywedodd  wrth  Mair,  ar  foreu  y trydydd  dydd, 

“ Na  chyfifwrdd  â mi ; canys  ni  ddyrchefais  i etto  at  fy  Nhad,”  yr 
hwn,  wrth  gwrs,  sydd  yn  y nejoedd,  Rhaid  i ni  ddweyd  fod  Crist 
yn  cyfeiliorni,  neu  addef  fod  paradwys  a nefoedd  yn  leoedd 
gwahanol.  Gwell  gênym  ni  gredu  Iesu  Grist,  iddo  fyned  i barad- 
wys,  at  yr  ysbrydion,  ar  ddydd  ei  groeshoeliad;  ac  i’r  nefoedd,at 
ei  Dad,  wedi  ei  adgj  fodiad,  fel  y tystia  yr  ysgrythyrau.  Heblaw 
hyn,  y mae  ymadroddion  yn  mhregeth  Pedr,  ar  ddydd  y Pente- 
cost,  yn  profi  tuhwnt  i bob  dadl,i  enaid  neu  ysbryd  Crist  fod  ryw 
amser  yn  “ uffern,”  neu  garchar  yr  ysbrydion.  Llefara  fel  hyn— 

“ Ac  efe  (sef  Dafydd)  yn  rhagweled,  a lefarodd  am  adgyfodiad 
Crist,  na  adawwyd  ei  enaid  [neu  ei  ysbryd]  ef  yn  uffern,  ac  nas 
gwelodd  ei  gnawd  [neu  ei  gorff]  ef  lygredigaeth”  (Act.  ii,  32). 
Beth  sydd  yu  eglurach  na’r  gair  a’r  dystiolaeth,  yngliylch  y 
pynciau  byn  ? Gobeithio  uad  oes  neb  yn  barotach  i wrandaw  ar 
ddynion  yn  gwyrdroi  yr  ysgrytliyrau,  er  dal  i fyny  eu  hopiniynau, 
nag  ar  y rhai  sydd  yn  eu  deí'nyddio  megys  y maent  yn  ysgrifen- 
edig.  Yn  awr,  dywedir  i Grist,“  wedi  ei  farwolaethu  yn  y cnawd, 
eithr  ei  fywhau  yn  yr  Ysbryd  ; trwy  yr  hwn  [sef  yr  Ysbryd  Glân] 
yr  aeth  efe  hefyd  [nid  Noah,  na  neb  arall,  ond  Crist],  ac  a breg- 
ethodd  i'r  ysbrydion  yn  nyliarchar ; y rhai  a fu  yynt  anufydd,  pan 
unwaith  yr  oedd  hir-amynedd  Duw  yn  aros  yn  nyddiau  Noah, 


5 


tra  y darperid  yr  arch.’’  Mae  yn  wir  mai  trwy  Ysbryd  Duw,  neit 
yr  offeiriadaeth,  y pregethodd  Noah  i’r  cyn-ddiluwiaid;  ac  y mae 
yn  wir  hefyd  iddynt  fod  yn  amifydd,  ac  i Dduw,  ar  ol  ei  hir- 
amynedd  tuag  atynt,  beri  eu  boddi  o ran  eu  cyrff,  a'u  carcharu  o 
ran  eu  hysbrydoedd  ; ond  nid  yw  yn  wir  iddo  “ Efe,’’  sef  Crist, 
bregethu  iddynt  yn  amser  Noaii,  onide  gellir  dweyd  hefyd  mai 
Cnst  oedd  yn  pregethu  ar  ddydd  y Pentecost,  pan  oedd  Pedr, 
trwy  yr  Ysbryd,  yn  argyhoeddi  y tair  mil.  Paham  nad  Crist  ei 
hunan  sydd  i’w  oiygu  pan  y dywedir  iddo  “bregethu  i’r  ysbryd. 
ion  yn  ngharchar,  yn  gystal  â plian  y dywedir  iddo  “ bregethu 
ì’r  dyseyblion  ar  y m.ynydd  ?’’  Oni  chyfaddefir  fod  ysbrydion  yn 
wrthddryehau  deallgar  ? ac  os  feliy,  paham  nad  allai  Crist,  o ran 
ei  ysbryd,  bregethu  iddynt  pan  y bu  yn  mharadwys  neu  uffern,  yn 
gymmaint  ag  i Esay  brophwydo,  ei  fod  i “ gyhoeddi  rbyddid  i’r 
caethion,  ac  agoriad  carchar  ì’r  rhai  sydd  yn  rhwym  ?’’  Y gwir 
yw,  “aeth  efe*  hefyd  ac  a bregethodd  i’r  ysbrydionyn  ngharchar,  y 
rhai  a fu  gynt  anufydd”  pan  y bu  Noah  yn  pregethu  iddynt. 
Pan  yr  oeddynt  yn  y corff  ar  y ddaear  y pregethodd  Noah  iddynt, 
ond  pan  oeddynt  yn  ysbrydion  yu  ngharchar  y pregethodd  Iesn 
Grist  ìddynt.  Yn  awr,  dichon  y gall  rhyw  barchedig  ofyn 
“ cwestiwn  anatebadwy,”  yn  ei  dyb  ef,  yn  y tnan  hyn  ; sef,  Paham 
y darfu  i Grist  bregethu  i’r  ysbrydion  a fu  yn  anufydd  yn  amser 
Noah,  yn  fwy  nag  i ysbrydion  ereiìl  a fu  yn  anufydd  cya  a 
chwedi  hyny  ? O,  hunan-ddoethyn  ! oni  wyddost  ti  fòd  carchar- 
orion  lawer,  a bod  rhai  yn  talu  eu  dyled  yn  gynt  nâ’u  gilydd ; 
ac  am  hyny,  nas  gellir  cyhoeddi  agoriad  carchar  i bawb  yr  un 
pryd?  Cafodd  “y  rhai  a fu  gynt  anufydd”  eu  carcharu  oll  yr 
un  pryd,  ac  am  yr  un  trosedd  ; ac  yn  nyddiau  croeshoeliad  Iesu 
Grist  yr  ymddengys  eu  bod  hwy  wedi  talu  eu  “ ffyrling  eithaf," 
onide  nid  elai  yr  Iesu  atynt  i bregelhu  rhyddid  ac  agoriad  car- 
char.  Mae  llawer  o ysbrydion  yn  ngharchar  etto,  “ ac  yn  mhen 
llawer  o ddyddiau  (efallai)  yr  ymwelir  â hwynt.’’  Rhaid  i bawb 

* y dat11eua  grammadegwyr  fod  y gair  “ Efe  ” vn  t 

eyssylltiad  uchod,  yn  cynnwys  coríí’  ac  ysbryd  Crist,  er’  ceisio 
gwadu  e,  genadiaeth  , r carchar ; ond  dylai  y cyfryw  ddarilen 
hanes  croeshoehad  Cnst  a’r  ddau  .eidr  yn  fanylach,  a chwilio  y 
gwallau.  Dywedai  Crist  wrth  y ileidr,  “ Heddvw  y bvddi  gyda 
m,  yn  mharadwys.  • yn  Hwr,  y„  „1  dull  rllHÌ  0 vrafeSymufos 
aetn  efe  a r lletdr  , baradwys  y dydd  hwnw,  aeth  eu'  cyrff" hefýd  * 
Ond  gwyr  pawb  vn  well  pa  hyny.  J * 


G 


gaeì  clyn’ed  yr  efenuyl,  naill  ai  yn  y byd  hwn,  neu  yn  y byd 
arall ; “ canys  er  mwyn  hyny  yr  efengylwyd  i’r  meirw  [neu  yr 
ysbrydion j hefyd,  fel  y bernid  bwy  yn  ol  dynion  yn  y cnawd,  ac 
y byddent  fyw  yn  ol  Duw  yn  yr  ysbryd”  (1  Pedr  iv,  6).  Ond 
gan  mai  yr  ysbryd  yw  y rhan  ddeallgar  o ddyn,  fe  welwn  Y 
píiodoldeb  o ymresymiad  yr  apostol  ynghylch  yr  anghenrheid- 
i^ydd  o efengylu  i ysbrydion  a amddifadwyd  tra  yn  y cnawd  o 
gly  wed  yr  efengyl,  fel  y gallent  “ fyw  yn  ol  Duw  yn  yr  ysbryd,” 
ac  i gymmeryd  eu  barnu  yn  y dydd  diweddaf,  fel  dynion  wedi 
clywed  yr  efengyl  tra  yn  y cnawd.  Yu  awr,  dyweded  ein  gwrth- 
wynebwyr  beth  a fynont,  mae  yn  eglur  ddigon  fod  yr  athrawiaeth 
uchod  yu  ysgrythyrol,  dwyfol,  cyfiawn,  ac  mor  deilwng  o i 
Ilawdwr,  ag  un  atlirawiaeth  arall  o’i  eiddo. 

Yn  gyssylltiedig  anwahanol  â phregethu  i ysbrydion  yn  nghar- 
char,  y perthyna  “ bedyddio  dros  y meirw:'  Nid  y w o fawr  llesad 
argyhoeddi  dynion  nac  ysbrydion,  os  na  ellir  eu  bedyddio  er 
maddeuant  o’u  pechodau  ; canys  “ oddieithr  geni  dyn  o ddwfr  ac 
o’r  Ysbryd,  ni  ddichon  efe  fyned  i mewn  i deyrnas  Dduw.  Er 
i Grist  bregethu  i’r  ysbrydion  yn  ngharchar,  etto  os  nad  oedd 
wedi  trefnu  ffordd  i’w  bedyddio,  yr  oedd  y cyfan  yn  ofer,  yn  ol  ei 
eiriau  ei  hunan— “ Y neb  a gredo  ac  a fedyddier,  a fydd  cadwedig.  * 
Ond  y mae  genym  achos  i lawenhau  fod  yr  ysgrythyrau  yn 
dangos  y gallwn  ni  ar  y ddaear,  gymmeryd  ein  bedyddio^  dros  y 
meirw  sydd  yn  credu  o bryd  i bryd  yn  myd  yr  ysbrydoedu,  o her- 
wydd  nad  yw  yn  alluadwy  i weinyddu  yr  oidinhad  yno,  megys 
yma-  Yn  1 Cor.  xv,  gwelwn  fod  Paul  yn  ymresymu  â’r  Corinth- 
ìaid  ynghylch  adgyfodiad  y meirw,  o herwydd  fod  rhai  yn  eu 
plith  yn  arnmau  vr  adgyfodiad.  Dywed  Paul,  Os  y meirw  ni 
chyfodir,  ni  chyfodwyd  Crist  chwaith,”  “ ac  ofer  yw  ein  pregetli 
ni,  a'ch  ffydd  chwitliau;”  ac  yn  adn,  29,  30,  dywed  hefyd,  “ Os 
amgen,  beth  a wna  y rhai  a fedyddir  dros  y meirw,  os  y meirw  ni 
chyfodir  ddim  ? pabam  ynte  y bedyddir  hwy  dros  y meirw  ? A 
phaham  yr  ydym  ninnau  mewn  perygl  bob  awr  ?”  Yr  oedd  y 
Corinthiaid  oll  wedi  credu  unwaith  yn  mhregeth  Paul,  adgyt- 
odiad  Crist,  ac  yn  y ddysgeidiaeth  ynghylch  bedyddio  dros  y 
meirw  (am  ddysgu  yr  hou  byddai  yr  apostol  “ mewn  perygl  bob 
awr’j  ; ónd  etto  yr  oedd  rhai  yn  eu  plith  am  wadu  adgyfodiad  y 
meirw;  ac  er  mwyn  argyhoeddi  y cyfryw,  dadleuai  yr  apostol,  os 
»ad  oedd  adgyfodiad  i fod,  na  chyfododd  Crist  chwaith,  ac  nad 


7 


oeclil  ei  bregeth  ef,  na’u  ffycid  liwythau,  yn  gystal  au  hedyddíad 
dros  y meirw,  o un  gwerth — fod  y cwbl  yn  ofer,  ac  mai  gwell  oedd 
bwvta  ac  yfed,  ac  yna  marw  ! Nid  oes  sôn  fod  neb  o’r  Corinth- 
iaid  yn  amraau  yr  athrawiaeth  o fedyddio  dros  y meirw,  ond  yn 
nnig  adgyfodiad  y corff;  canys  yr  oedd  bedyddio  dros  y meirw  yn 
beth  ag  y parhaent  i’w  gyflawni  ar  y pryd  yn  yr  eglwýs,  iel  V 
gallwn  ddeall  wrth  yr  iaith  ; ao  yr  oedd  Paul  mewn  “ perygl  bob 
awr”  am  ei  phregetlm.  Ni  chaniatäai  efe  athrawiaetli  felly 
eu  plith,  na’u  gadael  i fedyddio  neb  dros  y meirw,  oni  hai  fod 
hyny  yn  unol  ag  ewyllys  Duw,  ac  yn  orchymynedig.  Fe  wyddaí 
Paul  am  y gadwyn  ogoneddus  sydd  yn  cyssylltu  nefoedd  a daear, 
yr  hon  sydd  yn  attal  y ddaear  rhag  cael  ei  tharo  â melldith. 
Gwyddai  fod  eisieu  “ troi  calon  y tadau  aî  y plant,  a clialon  y 
plant  at  y tadau,’’  yr  hyn  ni  allai  gaei  ei  ddwyn  oddiamgylch 
lieb  fedyddio  dros  y meirw.  Ymddengys  oddiwrth  eiriau  Paul, 
nas  gall  trigolion  y byd  arall  gael  eu  perffeithio  hebom  ninnau 
(Heb.  xi,  40),  na  ninnau  hebddynt  hwythau-.  Mae  pawb  oddiar 
Adda  yn  dal  cyssylltiad  â’u  giiydd,  ac  y mae  gan  bawb  eu  gwaith 
i gvflawni,  a’u  gwaitli  i orphen.  Gellir  ystyried  y rhai  a fed- 
yddír  dros  y meirw,  yn  waredwyri’r  meirw  hyny,  gan  eu  bod  yn 
eu  rhyddhau  ar  y ddaear  o’u  pechodau  ; o herwydd,“yr  hyn  a 
rwymir  ar  y ddaear,  a rwymir  yn  y nefoedd  hefyd.’  Efallai  mai 
at  hyny  y cyfeiria  Obadiah,  pan  y dywed,  “ A gwarbdwyr  a 
ddeuant  i fyny  ar  fynydd  Seioíí,  i farnu  mynydd  Esau  [sef  eu 
“ barnu  yn  ol  dynion  yn  y cnawd’’];  a’r  freniniaeth  fydd  eiddo 
yr  Arglwydd  ;”  sef  pan  “ ienwir  y ddaear  o wybodaeth  gogoniant 
yr  Arglwydd,  fel  y töa  y dyfroedd  y môr,”  Mae  Duw  yn  amlygu 
pwv  sydd  yn  credu  yn  V byd  arall,  ac  wedi  apwyntio  bedyddian 
yn  ei  deml  er  gweinyddu  yr  ordinhad  o fedydd  drostynt  ar  y 
ddaear.  Cyn  credu  hyn,  rliaid  credu  fod  Duw  yn  dadguddio  yn 
yr  oes  hon,  yr  hyn  yn  wir  yw  y gwirionedd. 

O,  mor  hyfryd  vw  y meddwl  fod  ein  hen  dadau  parchus,  y rhas 
a fuont  feirw  heb  glywed  yr  efengyl,  mewn  cymmaint  gobaith  o 
gael  eu  hachub  etto,  â phe  byddent  ar  y ddaear  yn  awr.  Gwna 
Duw  alw  ar  “ bawb  yn  mhell”— mor  bell  â byd  yr  ysbrydoedd,  a 
chaiff  pob  creadur  gynnyg  ar  w'aredigaeth,  os  na  fydd  wedi  pechu 
yn  anfaddeuol.  Ei  etholedigion  Ef  a gesglir  o bob  man,  trwy’r 
nefoedd  a’r  ddaear,  a than  y ddaear ; ac  ni  chaiíi  un  caichar  ei 
gau,  nas  deuir  allan  o hono,  naili  ai  i ryddid,  neu  i r ail  farwol- 


s 


*eîh,  11®  y bvdd  mffg  ea  poenedigaeth  jn  esgvn  i fyny  yn  oèi 
«esoedd.  Cyfjawn  yw  Duw,  a chyfiawn  hefyd  yw  yr  athraff- 
iaethau  gogoneddus  hyn  a amlygwn  i'rbyd;  a dywedwn,  gyda 
llaw,  na  fa  dim  erioed  yn  addasach  na’r  rhain  i wisgo  yr  enw 
o “ newyddion  da  o lawenydd  roawr.” 

Gobeithiwn  na  fydd  y profion  o'r  posiblrwydd  i ysbrydíon  gael 
gwaredigaeth  o’u  carcharau,  yn  un  annogaeth  i neb  sydd  yn  y 
cnawdyn  bresennol  i esgeuluso  ufyddhau  i’r  efengyl,  pan  y bydd- 
ont  yn  cael  cyfleusdra  ; canys  hyn  yw  y ddamnedigaeth  yn  awr, 
ddyfod  goleuni  etto  i’r  b}-d,  a charu  o ddynion  y tywyllwch  yn 
fwy  na’r  goleuni.  Yn  hytrach,  dylai  dynion  ufyddhau  yn  gynt> 
am  fod  Duw  wedi  ei  ddaagos  yn  fwy  trugarog  a graslawn  nag  y 
tneddyliwyd  o’r  hlaen  ei  fod.  Gweddiwn  mai  felly  y bydd,  aa  y 
profir  am  Dduw,  mai  “ cariad  yw.” 

Moliannwn  oll  eîn  Tad  sydd  fry, 

Am  wrandaw  llef  y caeth, 

A dwyn  y rhwym  o’r  carchar  du, 

I seinio  newydd  iaith. 

Y rhai  fu  yn  anufydd  gynt, 

A glywsant  iais  Mab  Duw; 

Ca’dd  pawb  a gredodd  ddod  yn  rhydd, 

A gwnaed  y meirw’n  fyw. 

Y saint  mewn  cnawd  aent  lawr  i’r  dwr, 

Yn  llawen  yn  eu  lle, 

Fel  gallai’r  carcharorion  trist, 

Fyn’d  mewn  i deyrnas  ne’ ! 

Mor  raslawn  ydyw  Dtiw  y Saint; 

A’i  gariad.  pa  mor  fawr! 

Mae  ei  gyfiannder  dwyfol  Ef, 

I’w  wel  d trwy’r  nef  a’r  llawr, 


1.  DSYIS,  AROÄAFPrDD,  MKaTHVR-TVDPÍl., 


